ADRODD.IAD 


Y 

SWYDDOG  MEDDYGOL 


ar 

GYFLWR  IECHYD  Y DOSBARTH 
am 

1965. 

Mr.  Cadeirydd,  Boneddigion, 

Cyflwynaf  i chwi  adroddiad  ar  gyflwr  iechyd  y dosbarth  am  y 
flwyddyn.  yn  diweddu  31ain  0 Ragfyr  1965* 

Mcangyfrif  y Cofrestrydd  Cyffredinol  o'r  boblogaeth  yng  nghanol 
1965  oedd  2,7X0  (2,770  yn  1964,  2,780  yn  1965,  3800  yn  1962  a 3792  pan  gyfrifwyd 
yn  1961?  2,830  pan  gyfrifwyd  yn  1951 •) 

Yr  oedd  46  o enedigaethau  bywanedig  (43  yn  1964,  55  yn  1963  a 
47  yn  1962  a 62  yn  1961) . Nid  oedd  un  genedigaeth  marwanedig. 

Ri  bu  marwolaeth  0 blentyn  dan  flwydd  oed  a ni  bu  achos  0 
farwolaeth  mam  ar  enedigaeth  plentyn. 

Bu  20  0 farwolaethau  (27  yn  1964,  27  yn  1963,  35  yn  1962  ac 
yn  1961).  F'el  yn  y rhannau  eraill  o’r  Sir  ac  yn  y wlad  yn  gyffredinol  yr 
achosion  mwyaf  cyffredin  oedd  anafau  llestriog  y gyfundrefn  nerfau,  afiechyd' 
ar  y galon,  ac  afiechyd  rhydweli  y galon. 

Rid  oedd  un  achos  o ddarfodedigaeth  o’r  ysgyfaint  nac  un 
marwolaeth  o’r  afiechyd  yma, 

Dymunaf  ddiolch  i'r  arolygydd  iechyd  a’r  swyddogion  eraill  am 
eu  oydweithrediad  yn  ystod  y flwyddyn. 

Yn  olaf  dymunaf  ddiolch  i holl  aelodau  y Cyngor  am  eu 

cefnogaeth. 

Yn  gywir, 

Eich  ufudd  was, 

H.  Francis, 

M.B. , Ch.B. ,D.P.H. 

Swyddog  Meddygol  Rhanbarthol  y Sir. 


CYFFREDINOL 


Arwynebedd  y Dosbarth 
Gwerth  Trethiannols 

Poblogaeth(Ffigyrau'r  Cofrestrydd  Cyffredinol) 

Nifer  y tai  annedd 

Cyfanswm  treth  geiniog  yn  y bunt. 


98,469  b aceri. 
£35942  . 

2720 

882 

£133.  6.10. 


GENEDIGAETHAU  s 


Byw  a marwanedig 

Bywanedig 

Marwanedig 

Genedigaethau  yn  ol  mil  0 boblogaeth 
Genedigaethau  anghyfreithlon  yn  ol 
mil  o boblogaeth 

Bywanedig 

Cyfreithlon 

Anghyfreithlon 


46 

46 

0 

16.91  (1964  - 15.52)o 
1.47 

Gwryw  Beny w Cyfanswm 

24  18  42 

2 2 4 


MARWOLAETHAU 


Gwryw 

Benyw 

Cyfanswm 

Cyfanswm:  20 

Marwolaethau  yn  ol  mil  o'r  boblogaeth 

11 

9 

7.35 

Y ffigur  am  19^4 

9. 75 

Marwolaethau  plant  dan  flwydd  oed:- 

Gwryw 

Benyw 

Cyfanswm 

Cyfreithlon 

0 

0 

0 

Anghyf reithlon 

0 

0 

0 

Marwolaethau  plant  yn  ol  mil  o enedigaethau 

DIM 

(Y  ffigyrau  am  1964) 

23.25 

Marwolaethau  plant  cyfreithlon  yn  ol  mil  0 
enedigaethau: 

DIM 

Marwolaethau  plant  dan  bedair  rythnos  oed:- 

, Gwryw 

Benyw 

Cyfanswm 

Cyfreithlon 

0 

0 

0 

Anghyfreithlon 

0 

0 

0 

Marwolaethau  mamau  (Ynglyn  a beichiogi  a 
geni  plant): 

DIM 

MARWOLAETHAU  O'R  CAUSER: 

(Yn  ol  mil  o'r  boblogaeth) 

DIM 

(Y  ffigyrau  am  1964) 

01.44 

Marwolaethau  oddiwrth  Ddarfodedigaeth 
(yn  ol  mil  o'r  boblogaeth) 

DIM 

(Y  ffigyrau  am  1963) 

DIM 

GWASANAETH  IECHYD  Yl'i  Y DOSBARTH 


1.  SWYDDOGIQN  IECHYB 

Un  Swyddog  Meddygol. 

Un  Arolygydd  lecbyd. 

2 . CYFLEUSTERAU  LABOKDYt 

Dwr:  Dadansodd:  ad  cemegol  gan  y Dadansoddwr  Cyhoeddus  yng  Nghaer. 

Arolygu  bacteriologaidd  gan  Labordy  Iechyd  y Cyhoedd, Conwy. 

3.  AMBIWLANS: 

Dwy  Ambiwlans  yn  y Bala  ac  un  yng  Nghorwen. 

4*  CLINIGA-U  LLESIANT  PLANT: 

Cynhelir  clinig  ddwywaith  yn  y mis  yn  Yr  Hafan,Bala. 

5.  CLINIG AU  DARPAR  C-ENI: 

Cynhelir  clinig  o'r  math  unwaith  yn  y mis  yn  yr  Hafan,Bala.- 

6.  CLINIG  ORTHOPAEDIC; 

Unwait h yn  y mis  yn  Plasyndre,  Bala. 

7 • CLINIG  DARBODEDIGAETH: 

Pob  wythnos  yn  Plasyndre , Bala. 

8.  ATALHSINTIO  DIPTHBRIA; 

Ceir  atalheintio  ar  fabanod  yn  y Clinig  Llesiant  Plant  ac  ar 
fabanod  a phlant  yn  yr  Ysgol  Gynradd. 

9.  YSBYTTAI; 

Nid  oes  yr  un  ysbytty  o fewn  tiriogaeth  y Cyngor  Dosbarth. 

10.  APIBCHYDON  HEINTUS; 

Cyfanswm  yr  afiechydon  heintus  (heblaw  Barfodedigaeth)  a wnaed 
yn  hysbys  yn  ystod  y flwyddyn:-  28. 


2. 


Y DWYMYN  GOCK  - 0 

Twymyn  y Perfedd  - 19 

Y Pas  - 0 

Y Prech  Goch  - 9 

. Llid  yr  Ysgyfaint-  0 

DARFQBEDIGAETH;  Gwryi? 

Ysgyfeiniol  - 0 

Anysgyfeiniol  - 0 

M/iRW 0 LAETH AU  0 ACH.OS  DARFOBEDIGAETH: 

Ysgyfeiniol  - 0 

Anysgyfeiniol  - 0 


Benyw 

0 

0 


Acbosion  ITewydd 
Cyfanswm 
0 “ 

0 


0 0 
0 0 


ACHOSIQN  MAPJOLAETHAU. 

Gv?  ryw  Benyw 


Darfodedigaeth  yr  Ysgyfaint 

Parlys  Ilym 

Canser  Ystumog 

Canser  yr  Ysgyfaint 

Canser  y Fron 

Canser  (Safleoedd  Eraill) 

Clefydau  y Gwaed 
Troethlif 

Anafau  llestriog  cyfundrefn  y nerfau 
Afiechyd  rhydv/eliau 1 r galon 
Gorbwys  gyda  chlefyd  y galon 
Clefydau  eraill  y galon 
Clefydau  cylchredol  eraill 
Anwydwst 

Llid  yr  ysgyfaint 
Bronceitus 

Clefydau  eraill  y gyfundrefn  anadlu 
Casgliad  ar  yr  ystumog  a’r  perfeddyn 

bach 

Llid  yr  Ystumog,  y coluddion  a'r 
dolur  rhydd 
Llid  yr  elwlod 

Gordyfiant  y chwaren  wrth  enau'r 
bledren 

Afiechydon  eraill 
Damweiniau  gan  foduron 
Pob  damwain  arall 
Camffurfiadau  Genedigol 


0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 4 

2 2 

0 0 

3 2 

3 1 

0 0 

0 0 

1 0 

0 0 

0 0 

G 0 

0 0 

0 0 

0 0 

1 0 

1 0 

0 0 

— ~ 


DEDDF  CYMORTH  GWLADOL  1948. 

Ni  fu  yr  un  achos  o dan  Adran  47  o’r  Ddeddf  hon  yn  ystod  y flwyddyn» 


GLALWEITHDRA  BVilYD. 


Rhoddwyd  cyngor  yn  gyffredinol  fel  oedd  angen 


ALRODDIAD  BLYNYDDOL  YR  AROLYGYDD  IECHYD  - 1965 


1.  C ARTHFFQS I AB  TH : 

Gwnaed  welliannau  i garthffos  Llanuwchllyn  ger  Penybont  i ddileu 
cwynion  ynglyn  a!r  rhan  yma  o'r  gwaith. 

Dengys  holl  samplau  ar  darddiaa  o wei thfeydd  carthffos  i fod  yn 

foddhaol. 

2.  CYF'LENWAD  BWR; 

Cwblhawyd  y gwaith  o fynd  a dwr  i Glanrafon  yn  ystod  y flwyddyn. 
Golyga  hyn  fod  bob  rhan  o'r  dosbarth  a chyflenwad  dwr  y Cyngor. 


Plwyf 

Yn  y Ty 

Pibell  Allan 

Llandderfel 

105 

3 

Llanfor 

127 

17 

Llangywair 

15 

- 

Llanuwchllyn 

145 

- ■ 

Llanycil 

107 

3 

3.  YSBWRIEL: 

Pwrcaswyd  Tomen  Ludw , Llanuwchllyn  a cyme  rw  yd  camrau  i'w  ffensio 
all an  i ofynion  y Weinyddiaeth. 

4«  CARAFAN1AU; 

Ni  chaniatawyd  safleoedd  carafannau  newydd  yn  ystod  y flwyddyn. 
Cauwyd  un  safle  dros  dro  yn  Llanfor. 

5.  FFATRIOBDDs 

Ni  bu  nev; id  yn  rhif  na  math  o ffatrioedd  yn  y dosbarth. 

6.  DiFA  PLAAU 

Gwnaed  573  o archwiliadau  yn  ystod  y flwyddyn.  Archwiliwyd  332 

0 ffermydd  a 98  o adeiladau  eraill. 

Ymddiswyddodd  y Swyddog  Plaau  yn  ystod  y flwyddyn  a phenderfynwyd 

1 un  o weithwyr  y Cyngor  wneud  y gwaith  yn  rhan  amser  pan  bo  angen. 


7- 


TAls 


Cymerwyd  camrau  i brynu  tir  i godi  tai  yn  Llanuwchllyn,  Parc, 
Frongoch, Llanfor  a Glanrafon  ond  cafwyd  beth  anhawster  gyda  rhai  o'r  safleoedd* 
Cymeradwywyd  5 cais  am  Gymorthdal  Safonol  a 6 cais  am  gymorthdal 


Hawn. 


8.  Y LDEDLF  RHENT: 

Ni  dderbyniwyd  cais  am  dystysgrif  cywair  ddrwg. 


9*  BWYL: 

Ildiwyd  beth  bwyd  anaddas  gan  fasnachwyr  y dosbarth.  Archwilwyd 
adeiladau  bwyd  ond  ni  chafwyd  rheswm  i erlyn  neb  am  beidio  a chydymf furfio 
a'r  Rheolau  Bwyd. 

10.  T?  LLADD; 

Nid  oes  ty  lladd  yn  y dosbarth,  a derbynir  cig  o'r  Bala  a Chorwen. 
NIFER  A NATUR  YR  YMWELLIAJAU 

Y Beddfau  Iechyd: 


1. 

Carthffosiaeth 

147 

2. 

Cyflenwad  Dwr 

83 

3. 

Ysbwriel 

15 

4. 

Casbethau 

31 

5. 

Carafannau 

35 

6 . 

Ffatrioedd 

2 

7- 

Siopau 

17 

8. 

Difa  Plaau 

41 

